Croeso i Wicipedia, 

y gwyddoniadur rhydd y gall unrhyw un ei olygu. 
131,335 o erthyglau Cymraeg 


COVID-19 - y clefyd 
heintus 

SARS-CoV-2 - y 

firws 



COVID-19 yng 

Nghymru 

Pandemig coronafirws 2019-20 


20 Gorffennaf 2020 


A wyddoch chi? Yn ogystal â darllen y gwyddoniadur, gallwch ein cynorthwyo i'w ddatblygu a'i wella! Gall 
unrhyw un olygu unrhyw erthygl drwy glicio ar y gair "Golygu" ar ei brig. Os nad ydyw'n bodoli eto, gallwch 

greu un newydd! 


Pigion 



Esblygiad yw'r ddamcaniaeth fod nodweddion 
etifeddadwy poblogaethau biolegol yn newid ac yn 
datblygu dros filiynau o flynyddoedd. Ceir amrywiaeth 
enfawr o rywogaethau heddiw oherwydd y broses hon. 
Mae esblygiad yn golygu y gallai rhai gwahaniaethau 
sicrhau bod creaduriaid yn byw, yn goroesi fel yr oedd yr 
amgylchedd o'u cwmpas yn newid, tra byddai'r rhai nad 
oedd yn newid (fel y triceratops) yn darfod. 


Ar y dydd hwn... 


20 Gorffennaf: Diwrnod 
annibyniaeth Colombia 
( 1810 ) 

■ 1843 - Ymosodiad gan Rebeca 
a'i merched ar Dollborth Rhyd Y 
Pandy, Treforys 

■ 1944 - Cafwyd ymgais gan rai o uwch- 
swyddogion byddin yr Almaen i ladd Adolf 
Hitler a chipio grym: Cynllwyn 20 
Gorffennaf 

■ 1969 - Apollo 11 yn glanio ar y ll euad a 
Neil Arm strong yn camu allan 

■ 1890 - Bu farw David Davies 
(Llandinam), 71, diwydiannwr 



Rhagor o 'Ar y dydd hwn' - Rhestr 
dyddiau'r flwyddyn - Materion cyfoes 


Erthyglau diweddar 

Benji Webbe ■ Saffron Walden 
(etholaeth seneddol) ■ Hilde Zadek 

■ Summer of Love ■ Cân brotest ■ Bataliynau 
Pals ■ Perkin Warbeck ■ Victoria de los 
Angeles ■ La forza del destino - D isgyddiaeth 

■ Bwrdeistref Thurrock ■ Gorsaf fysiau Whitby 

■ Dinas Caergrawnt ■ Baner Brodorol 
Awstralia ■ Glendalough ■ Túathal Tec htmar ■ 
Cymylau nosloyw ■ Narendra Modi ■ 
Fflangell aeth ■ Ardal Dwyrain Swydd 
Gaergrawnt ■ Bioddiraddio ■ Cymru S overeign 

■ Gwarchodfa Natur Clogwyni Bempton ■ 

























































Mae ein dealltwriaeth ni heddiw o fioleg esblygol yn 
cychwyn yn 1858 pan gyhoeddodd Charles Darwin 
bapur ar y cyd gyda'r Cymro Alfred Russel Wallace 
ac yna trwy ei gyfrol On the Origin of Species\ 
carreg filltir bwysig arall oedd gwaith mynach o'r 
enw Gregor Mendel ar blanhigion a'r hyn rydym yn 
ei alw'n etifeddeg a genynau . Yr hyn sy'n cael ei 
drosglwyddo o un genhedlaeth i'r llall, felly, (a'r 
ffordd mae'r 'wybodaeth' honno yn newid) ydyw 
esblygiad. Ers amser y gwyddonwyr hyn, a oedd yn 
torri tir newydd iawn yn eu hamser, rydym wedi 
darganfod llawer, yn enwedig (yn ddiweddar) am 
eneteg, sy'n egluro sut mae esblygiad yn digwydd. 

Un o'r lladmeryddion mwyaf ei oes yn erbyn 
syniadau Darwin oedd Richard Owen. 

mwy^ 


Rhagor o bigion ■ Newidiadau diweddar 


Neo-wladychiaeth ■ Carthffosiaeth ■ Ffullyn 

cotwm ■ Gorsaf reilffordd Whitby ■ Kevin 

Scannell ■ Eleanor Steber ■ ASMR ■ Keltia 

Rok ■ Split ■ Gorsaf reilffordd Damems ■ 

Gwrthryfel Zanj ■ Dadbalmantu ■ Albert 1, 

brenin Gwlad Belg ■ lnkberrow ■ Benjamin 

Efans, Trewen ■ Mary Barbour ■ Ciceroniaeth 

■ Jean Castex ■ Pysgod Melyn ar Draws ■ 

Fluxus ■ Goleudy De Ynys Wair ■ Winifred 

Fortescue ■ Dyneiddiaeth y Dadeni ■ Leopold 

III, brenin Gwlad Belg ■ Archif Gwladwriaeth 

Abchasia ■ Bioflits ■ Michaela Coel ■ 

Brenhiniaeth Gwlad Belg ■ Aqua (Abchasia) 

Marwolaethau diweddar: 

John Robert Lewis ■ Zizi Jeanmaire ■ Joanna 

Cole ■ Kelly Preston 



You don't speak Cymraeg? Welsh (Cymraeg) is a 
Brythonic branch of Celtic spoken natively in the 
western part of Britain known as Wales, and in the 
Chubut Valley, a Welsh immigrant colony in the 
Patagonia region of Argentina. There are also some 
speakers of Welsh in England, the United States 
and Australia, and throughout the world. Welsh and 
English are the official languages in Wales. 

cNo hablas Cymraeg? El galés (Cymraeg) es un 
idioma céltico hablado como lengua principal en el 
País de Gales, región occidental del Reino Unido, y 
además en Chubut, comunidad de la región de 
Patagonia en Argentina. Hay gente que habla galés 



Ynglŷn â Wicipedia 

■ Polisì'au a Chanllawiau 

■ Hawlfraint 

■ Ynglŷn â Wicipedia 

■ Geirfa Wicipedia 

Ysgrifennu Erthyglau 







































































en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia y en 
otros países del mundo también. Con el inglés, es 
uno de los dos idiomas oficiales de Gales. 

Vous ne parlez pas Cymraeg? Le gallois 
(Cymraeg) est une langue celtique, parlée au Pays 
de Galles (Grande-Bretagne) et au val de Chubut 
en Patagonie, province de l'Argentine. II y a des 
gallophones en Angleterre, aux États-Unis et en 
Australie ainsi qu'en d'autres pays du monde. Avec 
l'anglais, c'est une des deux langues officielles du 
Pays de Galles. 

Alemannisch, >./*'!, Bahasa Melayu, Bân-lâm-gú, 


Brezhoneg, B’b/irapcnn, Català, Cesky, Dansk, 


Deutsch, Dolnoserbski, Eesti, English, Espanol, 


Esperanto, Euskara, Français, Frysk, Gaeilge, 


Gàidhlig. Galego, Hornjoserbsce, Bahasa 


Indonesia, íslenska, Italiano, nnav, Kapampangan, 


Kölsch... 



■ Sut i olygu tudalen (canllaw cryno) 

■ Arddull 

■ Canllawiau laith 
. WiciProsiectau 

. Erthyglau hanfodol sydd eu hangen 

. Wicipedia:Merched a anwyd yng 
Nghymru - rhestr o ferched heb erthygl 
arnynt. 


Cymuned 

. Porth y Gymuned 
. Cornel y Dysgwyr / Learners' Corner 


Chwaer brosiectau Wicipedia 


Mae Sefydliad Wikimedia (Wikimedia Foundatiorí) yn darparu nifer o brosiectau ar-lein rhydd eraill 
yn ogystal â Wicipedia, trwy gyfrwng mwy na 280 o ieithoedd. Maent i gyd yn wicíau , sy'n golygu 
bod pawb yn cael eu hysgrifennu, eu golygu, a'u darllen. Sefydlwyd Wikimedia yn 2003 gan 
Jimmy Wales, ac fe'i gweinyddir yn Fflorida. (Mwy am wikimedia) 



Comin (https://common 
s. wikimedia.org/wiki/Ha 
fan) 

Delweddau, sain ayb 


i*J] 


MediaWici (https://med 
iawiki.org/) 

Datblygu meddalwedd 
rhydd 



Meta-Wici (https://meta. 
wikimedia.org/wiki/Main 
_Page/cy) 

Wikimedia (Wicifryngau) 



Wicijyfrau (https://cy.wi 

kibooks.org/wiki/Hafan) 

Gwerslyfrau a llawlyfrau 


Wicidata (https://wikid 

ata.org/wiki/Wikidata: 

Main_Page) 

Bas-data ar gyfer yr holl 
brosiectau (Saesneg) 


Wicinewyddion (https:// 
en.wikinews.org/wiki/Ma 

in_Page) 

Newyddion (Saesneg) 



4 - 

Wiciddyfynnu (https://c 
y.wi kiquote.org/wiki/Ha 

C9 

fan) 

Dyfyniadur Cymraeg 


Wiciysgol (https://en.wi 


rm 

kiversity.org/wiki/Wikiv 

_ 4 

ersity:Main_Page) 

Deunydd a datblygiadau 



addysgol (Saesneg) 


Wicidestun (https://cy. 
wikisource.org/wiki/Ha 
fan) 

Testun Cymraeg, 
gwreiddiol 


Wicifywyd (https://speci 
f ti* es.wikimedia.org/wiki/H 
afan) 

Rhywogaethau (Saesneg) 


Wicidaith (https://incu 

bator.wikimedia.org/wi 

ki/Wy/cy/Hafan) 

Teithlyfr (fersiwn 
Cymraeg ar y gweill) 


Wiciadur (https://cy.wikt 
ionary.org/wiki/Hafan) 

-—^ Geiriadur a thesawrws 
Cymraeg 


leithoedd Wicipedia 


Mae Wicipedia i'w gael mewn mwy na 285 iaith. Dyma rai: 


























































Dros 1 000 000 o erthyglau 

Deutsch (Almaeneg) ■ English (Saesneg) ■ EspanolJSbaeneg) • Fr ançais ( Ffrange g) ■ Italiano 
(Eidaleg) ■ S^^(Japaneg) ■ Nederlands (Iseldireg) ■ Polski (Pwyleg) ■ Português 
(Portiwgaleg) ■ PyccKMẄ (Rwseg) ■ Svenska (Swedeg) ■ Tiêng Viçt (Fietnameg) ■ 

(Tsieinëeg) 

Dros 100 000 o erthyglau 

> /^l (Arabeg) ■ Asturianu (Astoorish) ■ Azarbaycan dili / jLf~Lyý[ (Aserbaijaneg) ■ Bahasa 

Indonesia (Indoneseg) ■ Bahasa Melayu (Maleieg) ■ B'b/irapcKi/i (Bwlgareg) ■ Català (Catalaneg) ■ 
Cesky (Tsieceg) ■ Dansk (Daneg) ■ Esperanto ■ Eesti (Estoneg) ■ EÁÁr|viKá (Groeg) ■ Euskara 

(Basg eg) ■ (Ffarseg) ■ Galego (Galiseg) ■ tl^CH (Corëeg) • Çuujbpbb (Armeneg) ■ (Hindi) ■ 

Hrvatski (Croateg) ■ nnnn (Hebraeg) ■ K,a3aK,iua (Casacheg) ■ Latina (Lladin) ■ Lietuvig (Lithiwaneg) ■ 
Ma gyar (Hwngareg) ■ Minangkabau ■ Norsk bokmâl (Norwyeg - Bokmàl) ■ Norsk nynorsk (Norwyeg - 
Nynorsk) ■ Românä (Rwmaneg) ■ Simple English (Saesneg Hawdd) ■ Sinugboanong Binisaya 
(Cebuano) ■ Slovencina (Slofaceg) ■ Slovenscina (Slofeneg) ■ CpncKM (Serbeg) ■ Srpskohrvatski/ 
CpncKoxpBaTCKM (Serbo-Croateg) ■ Suomi (Ffinneg) ■ Türkçe (Twrceg) ■ YKpaiHCbKa (Wcreineg) ■ 
Ÿ36 eK / O' zbekche (Ws beceg) ■ Volapük ■ Wina ray 

Dros 40 000 o erthyglau 

Basa Jawa (Jafaneg) ■ Be/iapyc^aa (Belarwseg) ■ Be/iapycKaa - Tapaiu^eBÌLja (Belarwseg - 
Tara shkevitsa) ■ Bosanski (Bosnieg) ■ Br ezhoneg (Llydaweg) ■ fjòfóoo^gn o (Georgeg) ■ Kreyol 
ayisyen (Creol Haiti) ■ Latviesu (Latfieg) ■ Lëtzebuergesch (Lwcsembwrgeg) ■ MaKeflOHCKn 
(Maced oneg) ■ Malagas y (Mala gaseg) ■ TRTát (M arati) ■ 'nwr (Newar) ■ Occitan (Ocsitan eg) ■ 
Piemontèis (Piedmonteg) ■ Shqip (Albaneg) ■ ^uSÌ lq (Tamileg) ■ Tagalog ■ Tatarça (Tatareg) ■ 

(Te lwgw) ■ fntnlno (Thai) ■ (Wrdw) 

Rhestr lawn 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Hafan&oldid=10160911" 


Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion peílach. 




